WikipediA 


Tukusanyukidde ku Wikipediya 

Omukutu guno gwa bwereere era buli muntu asobola okuteekako obubaka n'ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo 
Kakaano mulimu ebiwandiiko 1,194 mu Luganda 


Wandika omuko 


Guno gwe muko ogusooka ogwa Wikipedia y'Oluganda. Kaakano, Wikipedia eno erina abagikozesa batono, naye bw'oba 
ng'omanyi era ng'oyagala Oluganda, osobola okuyamba okuwandiika mu Wikipedia eno. Osobola okuwandiika empapula, oba 
okuvvuunula ezo eziri mu nnimi endala okuzizza mu Luganda, Osuubirwa okukyusa ebiwandiiko byonna ebiri mu Wikipedia 
y'Olungereza mu butuufu bwabyo. 


Ekiwandiiko ky'olunaku 


Specioza Naigaga Wandira Kazibwe, 

^' 1 i munnayuganda omusawo omutendeke mu 

byokulongoosa ate era munnabyabufuzi. 
Omukyala ono era ayitibwa Nnaalongo 
olw'ensonga nti yazaala abaana abawala nga 
balongo. Yaliko omumyuka w’omukulembeze 
w'eggwanga Uganda okuva mu mwaka gwa 1994 
okutuuka mu 2003. 

Ye mukyala ku lukalu Iwa Africa eyasooka 
okukoonola ekifo ky’obumyuka 

bw’omukulembeze w’eggwanga mu ggwanga eririna obwetwaze. Mu 
Gwomunaana, 2013, ssaabawandiisi w’ekitongole kya United Nations, 
Ban Ki-Moon yalonda Specioza okukulembera kaweefube w’okulwanyisa 
endwadde ya mukeenenya ku lukalu Iwa Africa. 


Ekifaananyi ky'olunaku 



Ebiwandiiko ebirala 
ebinyuma 


Other Featured articles 



Akafuba 
Ekibalangulo 
Amaanyi - Amaanyi 
g’Enjuba 
Amambulugga 
Amazzi - Boda-boda - 
Bakitiiriya - Barbara 
Kaija - Bbuulwe - 
Buganda 
Bulungibwansi 

Esigalyakagolo 
Kampala - Katonga - 
Kilimanjaro - Mbazzi - 
Mowzey Radio 

Nakasigirwa 

Nakasigirwa 

Obuwakatirwa 

Okuwuga 


Selected Biographies 



Allen Kagina - Amelia 
Kyambadde - Betty 
Nambooze - Amini 
Cishugi - Ingrid 
Turinawe - Jens 
Galschiot - Michael 
Ezra - Rema 
Namakula - Specioza 
Kazibwe - Winnie 
Kiiza 



Healthcare 











































Ekirwadde ky’ebola - 

Ekirwadde kya 

Cholera - Endwadde 
y’omutima - Enkaka - 
Ennima ey'obutonde - 

Enziku - Kookolo 
w’Ekibumba - Kookolo 
w’omu lubuto 
Obulemu ku maaso - 
Obulwadde 
bw’Okwebaka 
Okuggyamu olubuto - 

Omusujja gw’ensiri - 
Siriimu 

Selected Countries 

Angola - Benin - 
Burkina Faso 
Burundi - Cameroon - 
Central African 

Republic - Democratic 
Republic of Congo - 

Egypt - Ethiopia - 
Ghana - Guinea - 
Kenya - Liberiya - 
Malawi - Mali 
Nigeria - Rwanda - 
Senegal - 

Selected Educational 
articles 

Aligebbula - Akaziba 
ka Kaboni - Akaziba 
ka Keriyamu 

Amasoboza 
Amateeka ga Newton 

Ag’Okuva 

Ekibalangulo 

Ekinonoozo 

Obuwangaaliro 


Pulojekiti za Wikipedia mu nnimi z'Afrika 

Afrikaans ■ Akan ■ ■ Bamanankan ■ Chi-Chewa ■ chiShona ■ chiTumbuka ■ Eos ■ Fulfude ■ GTkuyu ■ ■ 

jgbo ■ isiXhosa ■ Kinyarwanda ■ Kirundi ■ Kiswahili ■ Kongo ■ Lingala ■ Xitsonga ■ Malagasy ■ Oromoo ■ Sango ■ 
seSotho ■ sePedi ■ Setswana ■ SiSwati ■ Soomaaliga ■ ■ Tshivenda ■ Twi ■ Wo I of ■ Yoruba ■ Zulu ■ 

(Okulaba pulojekiti za Wikipedia mu nnimi endala, koona ku nnimi eziragiddwa ku kkono) 

Ekibanja kya Wikipedia kimu ku ebyo ebitwalibwa (Wikimedia Foundation), ekitongole eky’obwannakyewa 

ekitwala ne pulojekiti endala eziwerako: 


\j/ 


Commons (https://commo 
ns.wikimedia.org/) I* 

Free media repository 


MediaWiki (https://mediaw 

iki.org/) 

Wiki software development 




Meta-Wiki (https://meta.wi 

kimedia.org/) 

Wikimedia project 
coordination 


Wikibooks (https://en.wiki 


Wikidata (https://www.wiki 




Wikinews (https://en.wikm 































































books.org/) 

Free textbooks and 
manuals 


data.org/) 

Free knowledge base 


ews.org/) 

Free-content news 



Wikiquote (https://en.wiki 

quote.org/) 

Collection of quotations 



Wikisource (https://en.wiki 

source.org/) 

Free-content library 



Wikispecies (https://speci 

es.wikimedia.org/) 

Directory of species 


Wikiversity (https://en.wik 

iver sity.org/) 

Free learning materials and 
activities 


y Wikivoyage (https://en.wik 
^ * ivoyage.org/) 

Free travel guide 


Wiktionary (https://en.wikt 
**£ ion ary . org/) 

Dictionary and thesaurus 


Bino bigyidwa ku "https://lg.Wikipedia.org/w/index.php?title=0lupapula_0lusooka&oldid=25091" 


Luno olupapula Iwasemba okukyusibwamu ku 06:04,11 Gwakkumi 2019. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details. 




















